HUDUBAR JUMA'A 


AA” ‘ VV SEI 


ABDULMUHSIN DAN 


MUHAMMAD ALKASIM 


LIMAMI KUMA MAI HUDUBA 
A MASALLACIN ANNABI MAI DARAJA 


mn TAKEN HUDUBAR 
= \ 


MATSAYIN SUNNAR 
ANNABI DA KUMA 


HUJJANCINTA 


@ a-algasim.com 


2 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN 
HUJJARTA® 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna 
gode maSa, kuma muna neman taimakonSa, kuma 
muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu da kuma 
munanan ayukkanmu, duk wanda Allah Ya shiryar 
dashi to babu mai batar dashi, kuma duk wanda Ya 
batar to babu mai shiryar dashi, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah 
Shi kadai baShida abokin tarayya, kuma ina 
shaidawa cewa Annabinmu Muhammad bawanSa 
ne kuma manzonSa ne, Allah Yayi dadin yabo a 
gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi 
aminci aminci mai yawa. 


Amma ba'adu; kuji tsoron Allah ya ku bayin 
Allah hakikanin jin tsoronSa, kuma ku kiyaye Shi 
a cikin boye da kuma ganawa. 


Ayyuhal Muslimin”: Allah Ya aiko 
manzonSa Muhammad da shiriya da kuma addinin 


(1) An gabatar da wannan hudubar ranar Juma’ a, shida ga watan 
Jumada Al-Akhirah, shekara ta dubu daya da dari hudu da 
arba in da hudu bayan Hijra, a masallacin Annabi. 

(2) Bayan haka; Ana kawo ta ne domin dora zance, bayan 
gabatarwa da shimfida. 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 3 


gaskiya, a yanayi na yankewar Manzanni, da kuma 
bacewar littattafai, da kuma jirkita maganganu da 
canza shari'o'i, sai Kasa tayi haske da manzancinsa 
bayan duhunta, kuma zukata suka hadu a dalilinsa 
bayan rarrabuwarsu, kuma Ya sanya shiriya da 
tsira a cikin binsa, da kuma bata da tabewa cikin 
saba masa. 


Ubangijinsa Ya aiko shi da mafi cikar 
manzancinSa, da kuma mafificin littattafanSa, da 
kuma cikamakin shari'o'inSa; domin su zama hujja 
akan halittu, da kuma yanke hanzari, yazo daga 
wajen UbangijinSa da hasken manzanci wanda 
yake yaye kowane duhu, kuma dashi ne rayuka 
suke rayuwa, Allah Madaukaki Ya ce: 


da о 19 Д ss А0208 eu si gd 
Cig i a. ya SB 


(Shin kuma wanda ya kasance matacce ne, 
sa'an nan Muka rayar da shi, kuma Muka sanya 
masa wani haske yana tafiya da shi a cikin mutane, 
yana zama kamar wanda misalinsa yana cikin 
duffai shi kuma ba mai fita ba ne daga gare su?) 
[Al-an'àm: 122]. 


(3) Ya ku Musulmai. 
a-algasim.com 


4 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


Kuma filla fillar shiriya zuwa ga gaskiya da 
alkairi ba'a sanin sa face ta hanyar wahayi, 


Hanan i ао Ai a 
Иб gi ui را من‎ dti NG 
CL > NG 2 25 S Fa Ae BANGO ai 
gie a ЙЫ paia ao 


(Kuma hakanan Muka yi wahayi zuwa gareka 
na wani ruhi na daga umurninMu, Ba ka kasance 
ka san abin da yake cikin littafi ba Кб abin da yake 
imanine ba, kuma amma Mun sanya shi -rùhin 
watau Alkur'àni- wani haske ne Muna shiryar da 
wanda Muka so daga cikin bayinMu da shi) [Ash- 
shura: 521. 

Domin sunnarsa wahayi ce kamar Alkur'ani, 
Ruhi amintacce Jibril aminci ya tabbata a gare shi 
ya saukar da ita gare shi, Allah Madaukaki Ya ce: 


da 4536 ais 0515 التب‎ ak 555 


(Kuma Allah Ya saukar da Littafi da hikima 
gare ka kuma Ya sanar da kai abin da ba ka 
kasance ka sani ba) [An-nisa'i: 113]. Kuma hikima 
itace Sunnah bisa ittifakin magabata. 


Don haka magan-ganunsa da ayyukansa yabo 
da aminci sutabbata a gare shi shiriya ne kuma 
gaskiya ce, Allah Madaukaki Ya ce: 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 5 


2 


ср وما ينطق‎ ж EP ويا‎ Kala уе (б ж هوي‎ 5) „25 
Banyu 

(Ina rantsuwa da tauraro a Iokacin da ya faku ж 

Ma'abocinku bai bata ba Кита bai dulmiya ba # 


Kuma baya magana а bisa son rai # face wahayi 
пе da аке aikowa) | An-najmi: 1-4]. 


Kuma hadisin Annabi -yabo da amincin Allah 
su tabbata a gare shi- ya dace da hankula da 
asullai, hankalin wanda yasan matsayin da Allah 
Ya aza ManzonSa -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- a kansa game da AddininSa 
baya musanta shi, da kuma abinda ya farlanta akan 
mutane na yimasa biyayya, kuma zuciyar wanda 
ya Kudurce gaskata shi cikin abinda ya fada, da 
binsa cikin abinda yayi hukunci dashi, bazai guje 
shi ba. 


Kuma Allah Ма tsarki Ya saukarwa 
ManzonSa wahayi guda biyu -Alkurani da 
Sunnah-, kuma su ababen gwamawa ne a wajen 
hujja dasu, kuma Allah Ya wajabtawa bayinSa 
imani dasu da kuma aiki da abinda ke cikinsu, 
kuma wanda ya rarrabe tsakaninsu ya riya cewa 
Alkur'ani yana wadatarsa cikin al'amarin addini, to 


a-algasim.com 


6 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


shi kamar wanda yake yin imani ne da sashin 
littafi kuma ya kafircema wani sashi, to lallai bin 
dayansu bin dayan ne, kuma Alkur'ani da Manzo 
basa sabawa har abada, kamar yadda sashin 
Alkur'ani baya sabawa, Allah Madaukaki Ya ce: 


greto ЧЫ] فو‎ N dl عير‎ әсе من‎ Э®— $} 


(kuma da ya kasance дага wurin wanin Allah 
ne to hakika da sun samu a cikinsa ѕабапі mai 
yawa) [An-nisa'i: 82]. 


Domin dukkan abinda Ya umurci ManzonSa - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- dashi 
ko Ya haneshi gameda shi, to shi kamar 
kwatankwacin abinda Allah Yayi umurni dashi ko 
Yayi hani gameda shi ne, Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce: «Yayi 
kusa dayanku ya Karyatani alhali shi yana 
kishingide kan karagarsa, ana zantar da hadisi 
na, sai yace:tsakaninmu daku littafin Allah, 
abinda muka samu cikinsa na halal zamu 
halatta shi, kuma abinda muka samu cikinsa na 
haram zamu haramta shi, to ku saurara, lallai 
abinda Manzon Allah ya haramta shi kamar 
abinda Allah Ya haramta ne » (Ahmad ya 
ruwaito Shi), Ash'shaukani -Allah Ya jikansa- ya 
ce: «Tabbatuwar hujjancin Sunnah mai tsarki, da 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 7 


cin gashin kanta wajen shar'anta hukunce-hukunce 
matsananciyar bukata ce ta addini, babu mai 
sabawa kan haka sai wanda bashi da rabo a cikin 
addinin musulunci». 


Allah Ya tsare AnnabinSa -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- a cikin maganganunsa 
da ayyukansa, kuma Ya tsare shi daga kaidin 
makiyansa, har ya isar da manzanci mafi cikan 
isarwa, 

7 гро 5 2 سعط‎ „2 АД 5 4 T- эф 4 Sri روہ‎ 
jaw doh SG SI ) ما‎ e 952) WE è 
B Sf 2 or Se DANG zeto TA 
KN من‎ 92,25 905 ia, 256 US 


(Ya kai Manzo Ka isar da abin da aka saukar 


zuwa gare ka daga Ubangijinka Kuma idan ba ka 
aikata ba to ba ka isar da manzancinSa ba, Kuma 
Allah Yana tsare ka daga mutine) [Alma'idah: 67]. 


Aisha —Allah Ya yarda da ita- ta ce: «Wanda ya 
zanta maka cewa Muhammad -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ya boye wani abu daga 
cikin abinda Allah Ya saukar gare shi to hakika 
yayi Karya, kuma Allah Yana cewa: 


+ 


eo MAC ШИ ЧИЕ ط‎ 


a-algasim.com 


8 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


Ya kai Manzo Ka isar da abin da aka saukar 
zuwa gare ka», (Bukhari da Muslim suka ruwaito 


shi), Al'auza'i -Allah Ya jikansa- yace: «Idan wani 
hadisi ya isa gareka daga Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi-, to kashedinka 
ka tafi kan sabaninsa: domin lallai Manzon Allah - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya 
kasance mai isarwa ne ga Allah Madaukaki». 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata agare shi- mai kiran bayi ne zuwa ga 
Aljannah; wasu jama'u daga cikin mala'iku sun 
buga misalin Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- sai suka ce: «Misalinsa kamar 
misalin wani mutum ne da ya gina wani gida, sai 
ya hada maciyar abinci, ya aika mai kira, to wanda 
duk ya amsawa mai kiran zai shiga gidan, wanda 
kuma bai amsawa mai kiran ba bazai shiga gidan 
ba, kuma bazai ci daga abincin ba, suka ce: to 
gidan shine Aljannah, mai kiran shine Muhammad 
-yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi-, to 
wanda yayi biyayya ga Muhammad -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- to hakika yayi 
biyayya ne ga Allah, wanda kuma ya sabawa 
Muhammad -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- to ya sabama Allah, kuma Muhammad 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 9 


mai rabawa ne a tsakanin mutane» (Bukhari ya 
ruwaito shi). 


Kuma ita sunnarsa -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- bayani ce na Alkur'ani, da kuma 
sharhinsa, da ita ne ake sanin abinda aka dunkule 
cikinsa, kuma daga cikinta ake daukar daki-dakin 
bayanan shari'a, kuma ake saukar da ayoyin 
Alkur'ani a bisa fuskokinta, Allah Madaukaki Ya 
ce: 


SA WK Д 000 لاس‎ а ЖЭЙ АЗ Ч» 
(kuma Mun saukar da Ambato zuwa gare ka 
domin ka bayyanama mutane abin da aka 


sassaukar zuwa gare su kuma don tsammaninsu su 
yi tunani) [An-nahl: 44]. 


Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- ya sanar da sahabbansa da sauran 
al'ummarsa abin bautarsu, da kuma Allahnsu, тай 
cikar sanarwa, har ya zama kamar su suna 
kallonSa ne suna shaidaShi da siffofin kamalarSa 
da kamannin daukakarSa, kuma ya sanar dasu 
Annabawa da kuma al'ummunsu, da kuma abinda 
ya gudana dasu, da kuma abunda ya auku ga 
al'ummunsu tare dasu, har kamar kace su sun 
kasance ne a tsakaninsu, kuma ya sanar dasu game 
da hanyoyin alkhairi da na sharri Kananunsu da 


a-algasim.com 


10 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


manyansu, abinda ba wani Annabi da ya sanar da 
al'ummarsa a gabaninsa. 


Kuma da ba don sunnar Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- da wani 
musulmi bai shiryu zuwa ga adadin raka'o'in 
salloli ba, ko gwargwadon zakkah ba, ko siffar 
hajji da umurah ba, ko hukunce-hukunce cinikayya 
da auratayya ba, da waninsu daga daki-dakin 
bayanan addini, Abdullahi dan Umar -Allah Ya 
yarda dasu- ya ce: «Lallai Allah Ya aiko 
Muhammad -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- alhali bamu san komai ba, kawai muna 
aikatawa ne kamar yadda muka ga yana 
aikatawa», wani mutum yazo wurin Imran dan 
HuSain -Allah Ya уагда dasu- sai ya tambaye shi 
game da wani abu, sai ya zanta masa, sai mutumin 
yace: ku zanta daga littafin Allah kada ku zanta 
daga waninsa, sai Imran -Allah Ya yarda dashi- 
yace: «Shin kana samu cikin litttafin Allah cewa 
sallar azahar raka'a hudu ce ba'a bayyana karatu 
cikinta?, da kuma adadin salloli da kuma adadin 
zakkah, da makamancinsu? Sannan yace: shin 
zaka samu wannan a fayyace cikin littafin Allah? 
Lallai Allah Ya tsara haka, kuma sunna ce take 
fassara hakan», Shaikhul Islam Ibnu Taimiyyah - 
Allah Ya jikansa- ya ce:«Sunnar Manzon Allah - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- tana 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 11 


fassara AlKur'ani kuma tana bayyana shi, kuma 
tana nuni zuwa gare shi, kuma tana bayani game 
dashi». 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- yazo da alkairin duniya da 
lahira kacokam dinsa, kuma Allah Baya bukatar da 
halittu zuwa ga wani wanda ba Shi ba, a wajen yin 
bayani, saboda hakane ya kwadaitar da al'ummarsa 
kan kiyaye sunnarsa da isar da ita zuwa ga halittu, 
Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya ce: «Lallai wanda yake halarce ya 
isarma wanda baya nan, yana yiwuwa wanda 
aka isarma ya zama yafi kiyayewa sama wanda 
yaji» (Bukhari da Muslim suka ruwaito shi). 


Kuma dukkan abinda Annabi -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- yazo dashi to riko 
dashi wajibi ne akan bayi, kuma dukkan abinda 
yayi hani kansa, ko yayi gargadi game da shi, ya 
wajaba a nisance shi, Allah Madaukaki Ya ce: 


ү” 4 2 zi Te‏ ,7% 57 م ےو کہ 
nici deal Le бу}‏ ويا дЕ Re‏ \& 
(kuma abin da Manzo ya zo maku dashi to ku‏ 


rike shi kuma abin da ya hane ku kansa to ku bar 
shi) [Al-hashri: 7]. 


Kuma bawa baya kaiwa ga hakikanin Imani sai 
idan yakini ya cika zuciyarsa da gasgata Annabi - 


a-algasim.com 


12 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- a 
cikin dukkan abinda yazo dashi, kuma bai yi 
tantama ba wajen mika wuya ga wani abu daga 
cikin umurninsa ba, kuma bai ji wata Kunci ba a 
cikin ransa na mika wuya ga abinda ya bada 
labarinsa, Allah Madaukaki Ya ce: 


BESI 5 4,25 М, la lf Кыш сз» 
40 PAWANA ь З YA Jaba è 2225 BA وأ‎ 25 

(Kadai Mùminai sù ne wadanda suka yi imani 
da Allah da ManzonSa sa'an nan ba su yi shakka 
ba kuma suka yi jihadi da diikiyarsu da kuma 


rayukansu cikin tafarkin Allah Wadannan sii ne 
masu gaskiya) [Al-hujurat: 15]. 


o 


Ba haka bama ai imanin bawa baya inganta har 
sai ya kai Karar hukunci zuwa ga shari'arsa da 
sunnarsa da kuma abinda yazo dashi а cikin 
kowane babba da karami na daga al'amarin addini, 
kuma tare da haka ya kasance mai yalwar Kirji ne 
gameda hukuncinsa, kuma bazai samu wata 
damuwa a ransa ba game dashi, kuma ya mika 
wuya ga al'amarinsa matukar mika wuya, Allah 
Madaukaki Ya ce: 


a-alqasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 13 


25. ag ni 


Kà ك‎ Mi fa 73 Ng SAN IK وول‎ 55 Nad 
KUNI ААА; арза ра іа Muay 


(To а'аһа Ina rantsuwa da Ubangijinka Ба za su 
yi imani ba sai sun уагда da hukuncinka ga abin da 
ya saba a tsakAninsu sa'an пап kuma ba su sami 
wani Kunci a cikin zukitansu ba daga abin da ka 
hukunta kuma su mika wuya hakikanin mikawa) 
[An-nisa'i: 65]. 

Kuma Allah Mai buwaya da daukaka bisa 
falalarSa Ya aiko mana da Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- domin mu 
bishi, kuma Halifofi shiryayyu basu kasance ba 
suna gabatar da maganar wani akan sunnar Annabi 
-yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- ba, 
Uthman -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Ban 
kasance zan iya barin sunnar Manzon Allah -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- saboda 
maganar wani cikin mutane ba», kuma jagororin 
addini sunyi ittifaki irin ittifaki na yakini kan 
wajabcin bin Manzon Allah, kuma a bisa wannan 
tafarki mikakke malamai na Allah suka tafi, Ash- 
shafi'i: -Allah Ya jikansa- ya ce: «Musulmai sunyi 
jami kan cewa duk wanda wata Sunnah ta 
Manzon Allah ta bayyana a gare shi: ba ya halatta 
a gare shi ya barta saboda maganar wani». 


a-algasim.com 


14 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


To ya wajaba ga bawa ya kasance mai bin 
Manzon Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare Shi- ne a cikin dukkan al'amuransa, Allah 
Madaukaki Ya ce: 


$ ay يدي آله‎ BABI Nak adl > 


(Ya ku wadanda suka yi imani Kada ku gabita 
da kome gaba ga Allah da ManzonSa) | Al-hujurat: 
1]. 


Ibnu Katheer -Allah Ya jikansa- уа ce: «watau: 
kada ku yi gaggawa cikin abubuwa gabaninsa, a'a 
ku kasance biye dashi a cikin dukkan al'amura». 


Kuma dukkan wani al'amari bisa sabanin 
sunnar Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata 
a gare shi- to babu alkhairi a cikinsa, Sufyan dan 
Uyainah -Allah Ya jikansa- ya ce: «Lallai Manzon 
Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- shine ma'auni тай girma, akansa ne ake 
bijirto da abubuwa, a kan dabi'unsa da tarihin 
rayuwarsa, da shiriyarsa, to abinda ya dace da su 
to shine gaskiya, abinda ya saba masu shine bata». 


Kuma sabama umurninsa -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- mai wajabta Kaskanci 
ne a duniya da lahira, Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce: «kuma 
an sanya wulakanta da kaskanci a kan wanda 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 15 


ya sabama umurni па» (Ahmad ya ruwatto shi), 
kuma shi sababi ne na asara da kuma mummunan 
Кагѕһе, 


& سرا‎ Gabi CIA р 24,255 Аһ gi 5 È 


(kuma wanda duk bai yi imani da Allah da 
ManzonSa ba, to lallai Mu Mun tanadarma kafirai 
wata wuta mai balbali) [Al-fathi: 13]. 


Kuma duk wanda yayi karo da sunnar Annabi - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- da 
wata magana ko aiki, ko hankali, ko Kiyasi; to 
hakika bai tsaya da abinda Allah Ya wajabta a gare 
shi ba na girmama Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- da darajta shi, 
Allah Madaukaki Ya ce: 


dii Ж Уй * 55 Vena شهدا‎ sei Uè 
Wi а * Li er 50885 ША 
«dl DAL LAU 

(Lallai Mù Mun aike ka kanà mai shaida kuma 
mai bayar da bushara kuma mai gargadi  Domin 


ku yi îmani da Allah da ManzonSa kuma ku 
Karfafa shi kuma ku girmama Shi kuma ku 


a-algasim.com 


16 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


tsarkake Shi Allah safiya da maraice # Lallai 


wadanda ke yi maka mubaya'a kadai Allah ne suke 
yi ma mubaya'a) [Al-fathi: 8-10]. 


Kuma duk wanda ya juya baya ga sunnar 
Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ko ya daga kai daga yin ruko da ita, ko ya 
sanya shakku kan maganarsa da kuma abinda yazo 
dashi, ko yayi karan tsaye a gare shi da hankali ko 
son rai; zai yi nadama ranar tashin alkiyama kan 
abinda hannuwansa suka aikata na wannan, 

(Ranar da ake jüya fuskokinsu a cikin wuta 
suna cêwa "Kaiconmu inama da ace munyi 
biyayya ga Allah kuma mukayi biyayya ga 
Manzo") [Al-ahzab: 66]. 

Kuma wanda wani abu na sunnar Annabi -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya bayyana 
a gare shi sai ya bar shi alhali yana sane; to 
wannan ya faru ne saboda karkacewar zuciyarsa, 
Abubakar -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Ban 
kasance zan bar wani abu, da Manzon Allah -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya kasance 
yana aiki dashi ba, face sai nayi aiki dashi; domin 
ni ina jin tsoro idan na bar wani abu daga 
umurninsa in karkace» (Bukhari ya ruwaito shi). 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 17 


Kuma wanda уа bar Sunnah saboda kyamatarta 
ko saboda jin fifiko kanta, to shi ya cancanci narko 
azaba mai tsanani, Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce: 
«Wanda duk ya kyamaci sunnata to baya tare 
dani» (Bukhari da Muslim suka ruwaito), 
Shaikhul Islam -Allah Ya jikansa- ya ce: 
«Munafuncin da yake cikin Alkurani shine 
munafunci ga Manzon Allah -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ». 


Kuma babu abinda yake fitar da mutane daga 
duhun dimuwa, kuma ba abinda zai rike hannunsu 
a lokacin fitinttnu da yawan sabani tsakanin 
mutane; face riko da sunnar Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi-, da lazimtarta 
a cikin dukkan hali, Annabi -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ya ce: «to lallai 
wanda duk yayi tsawon rai daga cikinku a 
bayana, to da sannu zai ga sabani mai yawa, to 
ina umurtarku da lazimtar sunnata da sunnar 
halifofi shiryayyu masu shiryarwa, kuyi ruko 
da ita, kuma ku rike da turamun hafora » (Abu 
Dawuda ya ruwaito shi). 


Kuma bin Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- yana gadar da son Allah da 
gafarta zunubai, Allah Madaukaki Ya ce: 


a-algasim.com 


18 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


о 2 na Ф002 So? Ф сә ر 4 و‎ 
Wo يان‎ Ja الله‎ ASI فل‎ ж Жш) IL 005 5995 


(Ka ce "Таап kun kasance kuna son Allah to ku 
bi ni Allah Ya sõ ku kuma Ya gafarta maku 
zunubanku Kuma Allah Mai gafara ne Mai jin kai" 


# Ka ce "Ku yi da'a ga Allah da Manzo" To атта 


idan sun juya baya to lallai Allah ba Ya son 
kafirai) [Ali-Imaran: 31-32]. 


Kuma wanda yayi biyayya ga Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma yabi 
sunnarsa to lallai shi abin yima alkawari ne da 
gidan Aljannah, Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya ce: «Dukkan al'ummata 
zasu shiga Aljanna sai wanda ya Ki, suka ce: Ya 
Manzon Allah waye zai Ki? Yace: wanda yayi 
min biyayya ya shiga aljannah, wanda kuma ya 
saba min to hakika ya Ki» (Bukhari ya ruwaito 
shi). 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya rasu alhali babu wani tsuntsu 
dake kada fuka-kansa a cikin sama face ya 
ambatama al'umma ilimi a gameda shi, kuma ya 


a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 19 


koyar dasu ladduban barci, da tashi, da zama, da ci 
da sha, har biyan bukata, kuma ya siffanta masu 
al'arshi, da Al-kursiyyi, da sama, da mala'iku, da 
Aljanu, da wuta, da Aljannah, da ranar tashin 
Alkiyama, da abinda ke cikinta har kai kace kamar 
suna gani da ido ne. 


Kuma su bayi abin tambaya ne gameda Annabi 
-yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- ranar 
tashin Alkiyama, Yabo da aminci su tabbata a gare 
shi yayi huduba ga mutane a hajjin bankwana, 
bayan shekaru masu albarka na kira zuwa ga 
Allah, da wahal-halu da fadi tashi, sai yace a cikin 
hudubarsa: «kuma ku za'a tambaye ku gameda 
ni, to ku mai zaku ce? Sai suka ce: Mun shaida 
cewa hakika ka isar, ka gabatar, kuma kayi nasiha, 
sai yayi haka da yatsarsa manuniya yana dagata ga 
sama sannan yana juyota zuwa ga mutane: 
Ya Allah ka shaida, Ya Allah ka shaida- har sau 
uku-» (Muslim ya ruwaito shi). 


Kuma Ubangijinsa Yayi masa shaidar cewa ya 
sauke abinda ke kansa, kuma Allah Bai karbi ransa 
ba har sai da ya tsayar da hujja dashi a kan bayi 


5, [> i 5% di тю. де LA ka $i 59.24 200 
&% TSI 285 ыз KP М5 Kn N الوم أ شك‎ D 


(А yau ne Na kammala maku adddininku, 
kuma Na cika ni'imaTa a gareku, kuma Na уагааг 


a-algasim.com 


20 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


maku da musulunci matsayin addini) |Al-ma'idah: 
3]. 
Wa ba'adu, Ayyuhal Muslimin”: 


Tushen Addinin Musulunci shine: shaida da 
tauhidi ga Allah Shi kadai, da shaida da manzanci 
ga Ananbinsa Muhammad -yabo da amincin Allah 
su tabbata a gare shi-; dayansu baya amfani ba tare 
da dayan ba, Allah Madaukaki Ya ce: 


Ў с 5 „дуу A ed 


(Kuyi imani da Allah da ManzonSa da Кита 
hasken da Muka saukar) [At-tagabun: 8], kuma 
bawa bazai kasance mai gaskiya ba cikin 
shaidawarsa ga Annabi Muhammad da Manzanci 
sai da binsa, da mika wuya gare shi, Allah 
Madaukaki Ya ce: 


er эге A ^7 x @‏ م رعا 
ER 5 510‏ 
(Wanda yayi biyayya ga Manzo, to hakika‏ 
yayima Allah biyayya) |An-nisai: 80], kuma‏ 
magan-ganunsa da ayyukansa hujja ne ta shari'a,‏ 


kuma rayuwarsa da shiryarsa addini ne da ake 
binsa, kuma halittu а cikin Kabur-buransu za'a 


(4) Bayan Haka, Ya ku Musulmai. 
a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 21 


tambaye su game da shi, kuma za'a jarrabasu 
dashi. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
Де 41 Д эй a as 5,2915 a a Ка, 
ADHA 525 2 уер N ANA SCA aid za f Ga 


85 A SA ت‎ ый a 


(Kuma wadannan da suka yi dara ga Allah da 
MazonSa to wadannan suna tare da wadanda Allah 
Ya yi ni'ima garesu daga cikin annabawa da masu 
yawan gasgatiwa da masu shahada da salihai, 
kuma wadannan sun kyautatu ga zama abokan 


tafiya # Wancan falalar daga Allah take kuma 


Allah Ya isa zama Masani) |An-nisa'i: 69-70]. 


Allah Yayi min albarka tare daku cikin 
Alkur'ani mai girma.. 


a-algasim.com 


22 MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa 
kyautatawarSa, godiya ta tabbata a gare Shi bisa 
datarwarSa da kyautarSa, kuma ina shaidawa babu 
abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai baShi 
da abokin tarayya don girmama al'amarinSa, kuma 
ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawanSa пе 
kuma ManzonSa ne, yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, da 
kuma dadin aminci mai yawa. 


Ayyuhal Muslimin”: 


Kuyi riko da littafin Allah domin shine igiyarSa 
mai Karfi, kuma ku girmama sunnar Annabinku - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi-, ku 
lizimci abinda ke cikinta, domin cikin haka akwai 
kare ra'ayi daga yin kuskure, da kuma aminci a 
cikin Karshen lamari, Az-zuhuri -Allah Ya jikansa- 
ya ce: «Wadanda suka gabata daga cikin 
malamanmu sun kasance suna cewa: riko da 
Sunnah tsira ne». 


Kuma babu wadatuwa ga wani daga cikin 
halittu game da abinda Manzo -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- yazo dashi, kuma 


(5) Bayan haka, Ya ku Musulmai. 
a-algasim.com 


MATSAYIN SUNNAR ANNABI DA KARFIN HUJJARTA 23 


bukatar mazauna ban Kasa ga sunnar Annabi -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- kamar 
bukatuwarsu ne zuwa ga abinci da abin sha, bal 
ma yafi haka girma, kuma babu tabbatuwa ga 
mazauna ban kasa face sai idan sunnar Annabi - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- ta 
zama samammiya a cikinsu. 


Kuma а karshen zamani idan guraben 
manzanni suka Басе а ban kasa, suka shafe baki 
daya, Allah Zai rusa duniyar sama da kasa ya tayar 
da alkiyama. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin 
salati da sallama ga AnnabinSa... 


a-algasim.com 


uv BIAYANYA. | Алеч 


ATE 


@ a-algasim.com 


